





CAN NEWYDD, 


AM DDULL 


CAREDIGAETH MAB IEUANC. 


“rt 





y yd â 


— Lle 'roêdd Gwên yn arfer Cyscn, a IS $ a 





Ar y Dôn «Lili Lon.” 





Pan yr e's i gynta'i garu, 
'Ro'wn i'n ofni ewrdd a'r bwci; 
Ond pan ce's ìi gŵrdd a Gweno, 
Fe aeth Nick a'r-bwei'n angol 
Lili lân, gron eì gên, ^^ 
Os cai 'ffeiriad nol íy. my 
. Af a. nghariad fach o'i di 


*Nthim' fyned at y gwely, î 









Mi ofynais am gâel 6usan, 
Gyda brys i'r eneth: wiwlad. 
Lili lan, Cos 


Ê WT i 


Fe atebodd fìau yn serchog, 


_ Paid a siarad. mor hânerog; 


Rhoddi cusan mwy na'i hebrwn), 


. Sydd yn hollol maes o'r fasiwn. 


Lili lân, &c. . 


Wel, os felly, ebe finnau, 
Cadw fasiŵn dda sydd orau; 
A tra caffwyf dy gofleidio, 
Cym'raf gusan heb eì geisio. 
Lili lan, &c. 


Buais i'n caru merch ìi gobler, 

Do, am bedair awr a hanner; 

Au, yn siwr mi ad'ais hono, 

Waith ei bod hi'n cnoi tobaceo. 
Lili lan, &c., 


(hwy 





i 






Yn» oedd hono am briodf, ' ” 
Erbyn ini ddechreu caru; 
Fegynygiodd fil bunnau, 
Am gael cusan genyf siwrnau: 
Lil lan, 


Mi atebais innau'n groew, 

Mai merch arall gawsai hwnw; 

A phan ballaisi wneud bargain, 

?Roedd hi'n ochen fel bên asen; 
Ialilan, &c. 


Ffwrdd o'r swn mi redaisinnau, 

'Fel,hen.gaJno tuag adre; . 
Ac mì cadwais ì 1 drachefn, 
>Mhell oddiwrth yr hen abetshen. 

L4ali lan,. &c, 


PN Buais yu caru merch i dacliwr, 
Ryw nos Lun, ar bwys Caslwchwr; 1 
Ac yn wir, mae'n rhaid cyfadde, 
Fe wrthododd hono finnau, 
Lili lan, &c. | 


Yr oedd hon am gael fy noddi, 
Ar y lloftar bwys y gwelys. 
4 Gwnaeth ei goreu am fy sacko 
Dros fy mhen i'r pot ar piso. 
Lili lan, &ec. 


“'Buais i'n caru hen winyddes, 
Pan heb fedru dweyd fy neges; 
Yr oedd hono yn fy mocian, 
Am fy mod i'n llencyn bychain 
> Lili lan, &c. ln 





'Paid a bôcian ebe finnau, 

“Os cai fyw am rai bl ynyddau; 

Pwyaw yr na ddof yn rhondyn, 

.Beth sy âr 'r eneth, paid a chwerthin. 
ALLAU dan, ce. 








Un ysg o 


5 


(Os na fedrwn i roi eusan, 
'Row'n i'n ugain lwydd o oedraii; 
Nid,oes un dyn all fy marnu, 


.Am fynod yn treio dysgu. 


Hili lan, &c. 


Bu'm yì caru merch.i hwper 
Oedd«yn berchen arian lawer; 
'Weditynu.rhai'n a'u gwario, 


-Mi adawais innau hono, 


Lili lan, &e. 
Nid oedd genyf ddim mewn golwg 


Wrth ei eharu hyn sydd amlwg; 


i):m ond tynw'r arian arni 
ŷ ? 


Dyna nghariad i oedd rheini. 


Lili lan, &c. 


Pan y pallais ei phriodi, 


Am ei arian 'roedd yn owaeddi; 
'Gwaeddais innau, si/ence Malen, 


Aeth dy arian oll drwy'm cegen. 


Lili lan, &c. 


Beth wy'i gwell i garu'r merched, 
Heb gael ambell swllt i yfed; 


Ac yn wir 'rwy'n foddlon tretio, 
Os cai arian gy da Gweno. 


Lili lan, &c. 


Nid wyf íì fel llawer. bachgen, 


Myn'd i'r ffair a Gwario, soveraign 


Am deisennau ir. YN 


Nol myn'd adre'n ael U ni WrlEod, 


Lili lan, &c; 


“Gwelais lawer baehgen cleyêr, 
Myn'd ï garu ar ol sw per; : 
Heb g gabl. mwy o barch mwy'n, eredui,— 
Rwy'n dra siwr—na 'Ehy 


.Lili lan, &c. 


Ts 








































Maent WŴ d' Mm ŷn Aberteifi, 
^Mod i'n garu; Catw Cardi; 
Minnâu waeddaf ; nerth fy nghegeny/ 
Nad*wy'n nabod môr: hen “End 
Iali lan, &ê, Y 


Gwell gen-i, a-d'weyd 
iaru'r asen na'r “hen. 'Catw 
Fe all hono dori a'm Wethu'r W 
DAN y blanked. yn y GMU ar 
Lililan, &c. PF 


Maent yn d'weyd mewn rhai mannau, 
Eodfod fy nghariad heb ddim dane' ; 
Dyma'r sort 'rwyf finnau'n leicio, 

'Na chaf byth o'm enoi gan hono. 

Lili lan, &c. 













“Os bu'm i'n ffel mi fydda' n ffelach, 
Nid âf byth i gwnni'r caglach ; 
“Rwy'n eael cynnyg hwyr a bore, 
A'r hen ferched saith am ddime. 
Lili lan, &c.^,. ; y 


"yy 





Bu'm yn caru ryw nos “Wener, ) 
Dan y faril yn y seler ; A â 
Ap yn wir mi garwn eto, 
'Gyfeillachu peth a hono. 

Lali lan, &c. 


.. Nid oedd hcno fel hen wiber, 
A beichiogi fel mae llawer ; 
'Wrth fy mod yn ei chusanu, 
?Rhoedc ei bol o hyd yn Ab 
Lili lan, &c. 


MAEN 


Gyda y y 'rwy'n cau fy ngenau, “ 
“Treiwch chwi fel treiais innau; 
'Â gofalwch rhag beichïogi 
Eich cariadau cyn priodi, 
Lili lan, &c, 


